mga aklat ng Hadith ang matalinghaga. Tunay na 
ang bawat isa sa mga ito ay may pinanggalingan. 
Bawat Hadith ay naglarawan tungkol sa sitwasyon 
ni Propeta Muhammad sa pagkakataong yaon 
at paano siya kumilos sa mga pagkakataong ito. 
Sa paraang ito, bawat sinabi ng Propeta ay may 
kinalaman sa isang partikular na kaganapan. Lahat 
ng mga sinabi ni Propeta Muhammad ay may 
kinalaman sa praktikal na sitwasyon ng tao. 

Magagawa ng tao na mapalalim ang kanyang 
pag-unawa hanggang sa maisalarawan niya ang 
pinanggalingan nito habang nagmumuni-muni sa 
Hadith na maaaring naganap sa Propeta. 

Isa pang epektibong paraan ng pagpapainam ng 

epekto ng Hadith ay ang 
dumalo sa pagtitipon 
ng isang grupo na 
hanggat maaari ay 


ng isang Hadith 
nang malakas. 

Ang pakikinig ay 
nagiging dahilan up ang 
makabisado ito at isang pinipiling paraan sa pag- 
aaral ng relihiyon. Ang mga anghel ay papaligid 
sa pagtitipon na kung saan si Allah ay pinupuri at 
ang mga nanampalataya ay nagsisikap na painamin 
ang pag-unawa nila sa Islam. Sa paraang ito, ay 
magkakaroon ng mas maraming pagpapainam sa 
pagkatuto niya ng Hadith. Ito ay nagsasadula ng 
pamamaraan ng Propeta sa mga pagtitipon ng mga 
kasamahan niya sa paligid ng Propeta sa kanyang 


sa mosque at ang 
isang tao sa grupo 
ay magbabasa 


‘Ang Diyos ay 
higit na may habag 
para sa Kanyang mga 
alipin kaysa sa isang 
babae para sa kanyang 
anak.’’-Propeta 
Muhammad He 


Kapag ang isang tao ay 
paulit-ulit na gumagawa 
nito, siya ay 
makakakita unti-unti 
ng liwanag ni Allah 
na tatagos sa kanyang 
kaluluwa at siya ay 
magiging natatangi 
at matapat. Ang hindi 
magandang epekto ng mundo 
ay mababawasan at ang natural niyang kalagayan 
ay mapagtitibay. 


‘Ang 
siyang 
walang kabutihan 
sa puso ay walang 
ring anumang 
kabutihan.”-Propeta 
Muhammad # 


‘Ang 
Diyos ay 

nagmamahal doon 
sa mga nagtatrabaho 
at naghahanap-buhay 
sa pinapahintulutang 
paraan.”-Propeta 
Muhammad # 


pagdadalisay o Tazkiyah. 


Ito ay isa sa mga 
malikhaing paraan 
ng pag-aaral ng 
Hadith. Ang pag- 
aaral ng hadith 
sa ganitong 
malikhaing 
paraan ay walang 
duda na isang 
pinakamainam na 
pinanggagalingan ng 



Tungkol 

sa Hadith 






Tungkol sa 

Hadith 

Ang Hadith ay nangangahulugang isang, “sawikain” 
o “ulat”, at ginagamit na terminolohiyang Islamiko 
upang itala ang mga sinabi at ginawa ni Propeta 
Muhammad. Ang Sunnah ay nangangahulugang 
mga gawain ni Propeta Muhammad na siya mismo 
ang gumawa o kaya ay mga gawain na iniutos niya 
sa kanyang mga tagasunod 
na kanilang gawin. Ang 
Hadith ay isang ulat 
“Si Allah ay ukol sa Sunnah. 

nagbibigaysa . TT , 

. & 6 . . ,. . Ang mga Hadith 

kapayapaan ng hindi mya ° ° 

lbimbigay sa karahasan. b b 

-Propeta pangalawang 

Muhammad # pangunahing 

pinaggagalingan ng 
mga katuruan sa Islam, 
ito ay nagbibigay sa atin ng 
buong detalye ng buhay ng Propeta, at nagsisilbing 
pagpapaliwanag sa Quran. 

Ang Quran ay kadalasang tumatalakay sa mga 
pangunahing katuruan. Ang mga Hadith ang 
nagbibigay ng detalye at kinakailangang paliwanag 
sa mga pagsasabatas sa Quran. Halimbawa, sinabi 
sa Quran: “Magtaguyod ng pagsamba.” Ngunit 
hindi tinukoy dito kung anong uri ang pagsamba 
ang tinutukoy. Kailangan natin ang sumangguni 
sa Sunnah na nababanggit sa mga Hadith upang 
magdagdag ng impormasyon tungkol dito. 

Kahit pa matapos na malaman natin ang mga 
detalye, maaaring hindi pa rin posible na sundin 
ang iniatas na nilalaman ng Quran. Dahil hindi lahat 


ng bagay ay mauunawaan 

sa pamamagitan ng 

salita lamang. Kaya, ... 

tumitingin sa myong 

ang Propeta ay , ,, 

° r J kayamanan o mukha 

nagpakita sa mga bagkus Siya ay tumitingin sa 

nanampalataya inyong mga puso.” -Propeta 

kung paano isagawa Muhammad# 

ang pagdarasal. 

Sinabi niya sa 

mga nanampalataya: 

“Magtaguyod kayo ng 

pagdarasal katulad ng kung paano ninyo ako nakita 

na nagtaguyod ng pagdarasal.” 

Ang Quran ay paulit-ulit na nagpapaalala sa atin sa 
kahalagahan ng Hadith na naghihimok sa atin na 
sundin ang Propeta: 

“Sundin si Allah at ang Sugo...” (Al-Nisa, 4:59). 

Ito ay tila ang Quran ay ang kasulatan at ang 
Hadith ang paliwanag, ang Quran bilang teorya at 
ang Hadith bilang praktikal na pagsasagawa. Ang 
Quran at Hadith ay magkatuwang sa isat isa at hindi 
maaaring mapaghiwalay. Sila ay pare hong mahalaga 
sa pagtataguyod ng relihiyon. 

Tungkol sa 

Sunnah 

Ang mga kasamahan ng Propeta ay nakikilala bilang 
mga Sahabah. Ito ay dahil ang mga kasamahan 
niya ay naniwala sa mensahe ng Propeta, lahat 
ng kanyang kilos ay batas para sa kanila at bawat 
salita na namumutawi sa kanyang mga labi ay utos 
sa kanila; sila ay nababalisa na masunod ang bawat 
isa sa mga ito sa abot ng kanilang makakaya. Sa 
buhay ni Propeta Muhammad, marami sa kanyang 


“Si 

Allah ay hindi 


mga kasamahan ang naisapuso ang anumang sinabi 
niya, at sila ay gumaya sa kanyang mga ginawa na 
ibinahagi naman nila sa isat isa. Sila ay natural na 
uhaw sa kaalaman sa sinabi o ginawa niya, kaya ang 
marami, tulad ni Abu Hurayrah, Anas bin Malik at 
Abdullah bin Mas’ud ay nanatili sa pagsama sa kanya 
upang obserbahan at pakinggan ang bawat salita at 
gawa niya. Si Aishah, ang asawa ng Propeta, ay ang 
una sa mga kababaihan na nag-ulat tungkol sa mga 
sinabi at ginawa ng Propeta. Siya ay nakapag-ulat 
ng mahigit dalawang libong Hadith, samantalang si 
Abu Hurayrah ay nag-ulat ng mahigit limang libong 
Hadith. 

Kalaunan, ang mga sawikain na ito ay natipon ng 

ibat ibang mga kolektor ng Hadith. Dito ay nanguna 

sina A 1 Bukhari at Muslim na naglapat ng masusing 

paraan ng pagtitiyak sa pagiging 

mapagkakatiwalaan ng 

bawat Hadith. Ang “Kapag 

isang walang putol ninais ng Diyos 

na kadena ng mga para sa sinuman ang 

tagapag-ulat ay kabutihanaysinusubok 

sinusubok para Niya ito.’’-Propeta 

sa bawat Hadith Muhammad# 

at ang buhay ng 

bawat tagapag-ulat 

ay sinisiyasat sa lahat ng 

anggulo upang mapagtibay 

ang kanyang pagiging mapagkakatiwalaan. 

Hadith: 

Pinagmumulan 
ng Tazkiyah o 
Papapadalisay 

Walang anuman sa sinabi ng Propeta ng Islam sa 


